
Ymadamad y Cenadau. jî 


A CrYFAN’SODD’trTO GAN 


M R. B E V A N, 

Y CBNAü Wtt, 


FYNEDIAD O BRYDAIN 


MADÄfíASCAR 


Rhai Pennillion 


MRS. BEFJN, 


CaerfprDöín t 

Argraffwyd gan J. Eyans, yn Heol-y.faréíuiad. 
1818 . 










Câìly Sçc, 



1 Rhÿfedd râs a mawr ddoeíhineb 
Arglwydd nef a daear lawr, 

Yn ei waith yn trefnu moddion 
I ddwyn i ben ei ddyben mawr; 
Codi ac addurno dynion, 

Sy’n ddisylw gan y byd, 

I bregethu ’fengyl Iesu, 

A ehyhoeddi’i heddwch drud, 

2 Arglwydd grasol, ’rwy’n cyfadde’ 
Fy mhechodau ger dy fron, 

Ac na haeddais un drugaredd, 

O’r lleiaf s’ar y ddaear hon ; 

Etto, rhoddaist im’ fendithion 
Lawer mwy eu gwerth nâ’r byd, 

Ac am danynt ’rwy’n dymuno 
Rhoddi i ti’r clod i gyd. 

3 Ce’s fy ngeni y’ngwlâd efengyl, 

Dan ei pheraidd sain ce’á fyw ; 

Yn eì hegwyddorion puraf 
Ce’s fy nysgu gan fy Nuw. 

Byth mi gofiaf y gym’dogaeth 
Lle y cafodd f’enaid fwyd, 

Ac mi’i henwaf yn ddig’wilydd, 

Ei henw ydy w Nenaddlwyd . 

4 By th mi gofiaf am yr ardal 
Ce’s fy nwyn at achos Crist, 

Ac y rhoddais f’ hunan iddo, 
Nantgtsyn fynydd sydd yn dyst; 





7 

2 ’Rwy’n cario croesfy Arglwÿdd, 
Pan yn ddwy ar bymtheg oed! 
Rhyfeddod! O rhyfeddod! 

Im’ gael y fraint eriocd ; 

Wrth nofio afon llygredd, 

Fe’m daliwyd yn y rhwyd 
Gan lais efengyl Iesu, 

Trwy Phillips Neuaddlwyd. 

3 Fy nghalon aeth yn fore 
1 feddwl am y rhai 
Oedd yn eu hanwybodacth 
Yn myn’d i’r bythol wae ; 
Bwriedais, os cawngyfle, 

I gario’r newydd da, 

Fod iddyntfeddyginiaeth 
Trwy Grist, o’u marwol blâ. 

4 Er bod y niwl a’r t’wyllwch 
Yn caead o fy mla’n ; 
Gŵasgarodd Duw’r cymylau, 
Gan chwythu’r nefol dân ; 

A thrwy ei ddoeth ragluniaeth 
Fe drefnodd im’ gael myn’d, 

I ddweyd fod lesu tirion 
I ddynolrywyn fl'rynd, 

5 Os hyn yw ’wyllys f’Arglwydd, 
Ffarwel rieni mwyn ; 

Er bod yn drwm ymadael, 

Y baich sydd raid ei ddwyn ; 

Ac er bod colli dagrau 
Yn friw o dan eich bron, 

Cawn etto gyd-gyfarfod 
’Nol darfo’r ddaear hon. 

6 Fy mrodyr a’m chwiorydd 
Sy’n ol yn *Mhenralltz<:en } 


Ty ei Thad 


8 

Ffarwclwch, gan obeithio 
Cael cw’tdd tu draw i’r llen ; 
Chwychwi sy’n cartí’r Iesu, 
Dilynwch yn y bla’n, 

A byddwch oll yn barod, 

Cyn delo’r duliw tân, 

7 Fy mrodyr inwyn crefyddo!, 
Ffarwelo’rwyf à chwi, 

I fyn’d i Madagascar 
A pherlau Calfari: 

Boed hefyd iddynt ledu 
Trwy gyrau Cymru o’r bron| 
Ncs llanwo’r ennaint gwerthfaw 
Holl gonglau’r ddaear hon. 

8 Ffarwel* fy nghyd ’sgolheigion 
Sydd yn yr ysgol râd, 

"Y n dysgu’r gwirioneddau 
Am berson Cristä’i wa’d ; 

O mynwch brofiad hefyd 
O’r pethau mawr eu gwerth, 

Sef gwaith yr Ysbryd santaidd 
A’i anorchfygol nerth. 

9 Unarch wy’n geisiogenych 
Wrthgefnu ar fy ngwlad, 

Cael eich gweddîau taerion 
O flaen.yr orsedd râd, 

Am im’ gael wyneb Iesu 
Yn gysou ar fy nhaith, 
Felbyddwy’ yn ogoniant 
l’w enw ac i’w waith. 


DIWEDD, 



